CAN O GEO 


F | A Cry FR 
J.J. GUEST, YSWAIN 
Âr eì gynnygiad y drydedd waith yn Gynnrychiolwr yn jŷ 
Senedd dros Ferlliyr T'ydjil a'i Hamgylchoedd, Gorphenaf, 
Ì837, yn nghyd ag ychydig grybwylliad am ei aml 
rinweddau Ef, a'i Fonedliges. 


Cenir ar y dôn a elwir, * Calon Derwen.” 


Gorfoledd, gorfoledd, O! rhyfedd fawrhad, 

Mae'r haul yn dysglêirioi ^leuo'r hen wlad: 

Er cymmaint fu'r t'yllwch mawr dristwch am dro, 
Daw eto ddiddanwch hyfrydwch i'r fro 

Dan GUEST ai wir fryd cawn gysur i gyd, 
Rhag trais a pheryglou geiynion mae'n glyd;— 
Yn fur, neu graig fawr, mae'n barod bob awr, 

I gadw modd diflin hoff râd y cyífredin, 

O'i gariad modd gwiwrin i'r gwerin mae'n gawr; 
Dyichafwn ein Hef, ym awr hyd y nef, 

Wir einioes hyfrydlon i GuesrT eìn llyw tirion, 
A'i Wraig gun Îor uniôn un galon âg ef. 


Er cymmaint gwrth'nebwyr trwy Ferthyr a fu, 
Daeth cyfiawn ragluniaeth iawn doraeth o'i (tm, 
Gorchfygodd y frawsion, a'r mawrion wŷr maith, 
Heb ddial o'i ddwylo, na gwyro un graith; 

Mal cristion gwir yw, mae beunydd yn byw, 

Gan wueud ei ddyledswydd yn rhwydd i bob rhyw 
Yn Llundain wr llâd, bydd dyner fwyn dad, 

l'r brython heb ŵyro, â'i cyfaill i'w cofio, 

Heb rith myn areithio er llwyddo'n gwellhad, 
Dyrchafwn, &c, &c. 


Mae dysg i dylolion blant gweinion i'w gael, 
Gan Gu&zsr a'i gydmares o'n mynwes er mael ;— 
Moeseldeb a Chrefydd y sydd er lleshad, 

Yn deilliaw i'r gwerin, o'i rhrin eto'n rhad; 
Daw bendith heb.au, yn ddidwyll i'r ddau, 

Am gofio'r tylodion yn llon a'u gwellhau; 

Ni welant hwy drai, €u llwydd nid â'n llai, 
Ond deillia frysorion mal dyfroedd o afon, 

Yn hylaw i'r baelion da fwynion di fai, 
Dyrchafwn, &e, &c, 


Diwallu'r tylodion o'r bron yw eu bryd, 

A'u Hanw yn brysur o gysur i gyd:— 

O'n bwydydd a'u dillad y wlad &a fawr lwydd, 

ae dwylaw bob ennyd'n agoryd i'w gwydd ; 

Mewn oe$ nid oes dyn a dd'weda'n ddi wŷn, 

Mor aml eu rhinweddau heb ammeu bob un; 

Kr llwydd i'w gwellhau, mae'n ddiwyd y ddau, 
I dynu'n gyfrodedd eu cwys er anrhydedd, 

Neu gario'n gywir wedd, drey rinwedd yr iau, 
Dyrchafwn ein llef, yn awr hyd y nef, 

Hir einioes hyfrydlon ì GyEsr ein llyw tirion, 

A'i Wraig gan for union un galon âg ef, 

CYMMYDOG, 





——— 


Mens' Narnes, Ages, Oualities, 


be History, Syd 


Time when and where 


tal€en 1H,. 





